TIN LIN EIER: F 
Panalangin WA АР Жа ano I Maghapon 


LITURGY OF THE HOURS 


PANALANGIN SA UMAGA 


Ika-23 ng Enero, 2022 
( Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon } 


> a 


LITURGY OF THE Hours 


REVIARY 
AA 


Раапуауа ға Panalangin 
Tumayo at gawin ang tanda ng krus sa mga labi 
Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. 
— At pupurihin ka ng aking bibig. 
Salmo 95 


Ang Panawagan upang papurihan ang Diyos 


Halina’t ang Panginoon ay ating awitan; papurihan ang batong 


kublihan пай” lakas. 


— Halina't ang Panginoon ay ating awitan, papurihan ang 
batong kublihan nati't lakas. 


Tayo ay lumapit sa “ting Panginoon, Siya aawitan, 
Ating paputihan ang batong kublihan nati't kalakasan. 
Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, 
Siya ay Purihin ng mga awiting may tuwa at galak. 


-- Halina't ang Panginoon ay ating awitan, papurihan ang 


batong kublihan nati't lakas. 


Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, 

Ang dakilang Haring higit sa sinuman na binabathala. 
Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman, 
Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. 
Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. 


-- Halina't ang Panginoon ay ating awitan, papurihan ang 
batong kublihan nati't lakas.. 


Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay-galang, 
Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati'y lumalang. 
Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, 
Mga tupa tayong inaalagaan. 
-- Halina't ang Panginoon ay ating awitan, papurihan ang 
batong kublihan nati't lakas. 
Ang kanyang salita ay ating pakinggan: 
“yang inyong puso'y huwag patigasin, 
Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang 


Ika-25 ng Enero, 2022 


Nang nasa Meriba, ва ilang ng Masa. 
Ako ay tinukso't doon ay sinubok ng inyong magulang, 
Bagamat nakita ang aking ginawang sila ng nakinabang. 


-- Halina't ang Panginoon ay ating awitan, papurihan ang 


batong kublihan nati't lakas. 


Apatnapung taon, sa inyong ninuno ako ay nagdamdam, 
Ang aking sinabi,” Sila ay suwail, walang pakundangan 
At ang mga utos ko ay sinusuway!” 

Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal, 

Sa lupang pangakong aking inilaan.” 


— Halina't ang Panginoon ay ating awitan, papurihan ang 


batong kublihan nati't lakas. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


— Halina't ang Panginoon ay ating awitan, papurihan ang 


batong kublihan nati't lakas. 
Panalangin sa Umaga 


AWIT 


Sa araw na ito, ang una sa mga araw, 
Ang Amang Manlilikha ay ating papurihan 
PANGINOON siya na sa lahat ay lumalang, 


Gumawa sa daigdig mula sa kadiliman. 


Sa araw na ito, nagtagumpay ang D'yos Anak 
Laban sa kamatayang umalipin sa lahat 
Upang ang mga tao ay mabuhay na ganap. 
Inialay ang sarili't tinanggap ang pahirap. 


Sa araw na ito, Espiritu ay dumatal, 

Kaloob sa mga tao'y pawang pagmamahal. 
Mapagpalang liwanag ang tangi naming dasal 
Araw nami'y papayapa at magiging banal. 


Ny 


www.ebreviary.com 


Umupo о tumayo 


MGA ANTIPONA AT SALMO 
Antipona 1 


Dakila ang Diyos sa kaitaasan. 
Salmo 93 
(Ang marilag na kapangyarihan ng Diyos na Manlilikha) 
5 5 ipangyi sen 


Ang PANGINOON ay naghahari, na ang suot sa katawan 
Ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. 


Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan 
Kahit ano ang gawin рау hindi ito magagalaw. 
Ang trono mo ay matatag simula pa noong una, 
Bago pa ang ano pa man, likas ikaw’y naroon na. 


Tumataas, PANGINOON, ang tubig ng mga Шор, 
Lumalakas ang lagaslas habang sila’y, umaagos; 
Maingay na di kawasa na animo’y humaharok. 


Parang tubig na marami, ang buhos ay parang kulog, 
Malakas pa kaysa alon ng dagat na mayro’ng unos; 
Higit pa sa mga ito ang tinig ng dakilang Diyos. 
Walang hanggan, PANGINOON, ang lahat ng tuntunin mo, 
Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. 
Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 
Antipona 
Dakila ang Diyos sa kaitaasan. 
Antipona 2 
Sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na kadakilaan at papuri 
magpakailanman. 
Awit: Daniel 3:57-88, 56 

(Purihin nawa ang Diyos ng lahat ng nilalang) 

Purihin ninyo ang PANGINOON, kayong lahat na mga nilikha, 


Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 


Ika-25 ng Enero, 2022 


Purihin ninyo ang PANGINOON, kayong lahat, mga kalangitan; 
Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 

Purihin ninyo ang PANGINOON, kayong lahat, mga anghel ng 
PANGINOON, 

Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 

Purihin ninyo ang PANGINOON, kayong lahat, mga tubig sa 
ibabaw ng langit, 

Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 

Purihin ninyo ang PANGINOON, kayong lahat na bumubuo ng 
kanyang hukbo, 

Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 

Purihin ninyo ang PANGINOON, araw at buwan, 

Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 

Purihin ninyo ang PANGINOON, mga bituin sa langit, 


Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 


Purihin ninyo ang PANGINOON, mga ulan at hamog, 
Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 

Purihin ninyo ang PANGINOON, lahat ng hanging umiihip sa 
sandaigdigan, 

Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 

Purihin ninyo ang PANGINOON, apoy at init, 

Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 

Purihin ninyo ang PANGINOON, nakapapasong init at matinding 
lamig, 

Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 

Purihin ninyo ang PANGINOON, mga hamog at niyebeng 
nalalaglag, 

Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 

Purihin ninyo ang PANGINOON, mga araw at mga gabi, 
Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 

Purihin ninyo ang PANGINOON, liwanag at kadiliman, 
Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 

Purihin ninyo ang PANGINOON, graniso at ginaw, 
Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 

Purihin ninyo ang PANGINOON, yelo at niyebe, 

Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 


Purihin ninyo ang PANGINOON, mga kidlat at mga ulap, 






































2 www.ebreviary.com 


Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 


O lupa, dakilain ang PANGINOON; 

Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 

Purihin ninyo ang PANGINOON, mga bundok at mga burol, 
Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 

Purihin ninyo ang PANGINOON, lahat ng tumutubo sa lupa, 
Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 

Purihin ninyo ang PANGINOON, mga dagat at mga ilog, 
Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 

Purihin ninyo ang PANGINOON, mga bukal ng tubig, 

Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 

Purihin ninyo ang PANGINOON, mga balyena at lahat ng 
nilikhang nasa tubig, 

Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 

Purihin ninyo ang PANGINOON, lahat ng ibon sa himpapawid, 
Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 

Purihin ninyo ang PANGINOON, mga kawan at mga maiilap na 
hayop, 

Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 

Lahat ng tao sa daigdig, purihin ninyo ang PANGINOON, 


Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 


Purihin ninyo ang PANGINOON, bansang Israel, 

Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 

Purihin ninyo ang PANGINOON, mga saserdote ng Diyos, 
Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 

Purihin ninyo ang PANGINOON, mga lingkod ng 
PANGINOON, 

Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 

Purihin ninyo ang PANGINOON, kayong lahat na mga tapat, 
Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 

Purihin ninyo ang PANGINOON, lahat ng banal at mababang- 
loob, 

Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 

Purihin ninyo ang PANGINOON, Ananias, Azarias at Misael, 


Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 




















Pagpalain ang Ama at Anak at Espiritu Santo, 


Ika-25 ng Enero, 2022 6 


Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. 
Purihin ka sa buong sangkalangitan; 
Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. 


Antipona 


Sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na kadakilaan at papuri 
magpakailanman. 


Antipona 3 
Purihin ang Diyos, nitong kalangitan. 
Salmo 148 
(Purihin ang Panginoong Manlilikha) 


Purihin ang Diyos, nitong kalangitan, 
Kayo sa itaas siya'y papurihan. 
Ang lahat ng anghel, magpuri't magdiwang, 


Kasama ang hukbo roong karamihan! 


Ang araw at buwan, siya ay purihin, 
Purihin din siya ng mga bituin, 
Mataas na langit, siya ay purihin, 
Tubig sa itaas, gayon din ang gawin! 


Siya ang may utos na sila'y likhain, 

Kaya ang ngalan n'ya ay dapat purihin. 
Kanya-kanyang dako yaong pinaglagyan, 
At mananatili doon kailanman, 


Sila ay susunod sa tungkuling bigay. 


Purihin din ang Diyos, buong kalupaan, 
Maging dambuhala nitong karagatan. 
Ulang mayro'ng yelo, ang kidlat at ulap, 


Malakas na hangin, susunod na lahat. 


Mga kabundukan, mataas na burol, 
Malawak na gubat, mabubungang kahoy 
Hayop na maamot mailap na naro'n, 
Maging gumagapang na hayop at ibon, 
Lahat ay magpuri't sa PANGINOON iukol. 


Pupurihin siya ng lahat ng tao, 





4 www.ebreviary.com 


Hari at prinsipe, lahat ng pangulo, 
Babae’t lalaki, mga kabataan, 
Matatandang tao't kaliit-liitan. 


Lahat ay magpuri sa ngalan ng PANGINOON, 
Ang kanyang pangala'y pinakamaigi, 
Sa langit at lupa'y walang kasimbuti. 
Siya'ng nagpalakas sa sariling bansa, 
Kaya pinupuri ng piniling madla, 
Ang bayang Israel, mahal niyang lubha! 
Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 
Antipona 
Purihin ang Diyos, nitong kalangitan. 
Umupo 
PAGBASA NG SALITA NG DIYOS 
Ezekiel 37:12b-14 


Ipinasasabi ng PANGINOONG Diyos: Bayan ko, ibubukas ko 
ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. 
Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, 
makikilala ninyong ako ang PANGINOON. Hihingahan ko kayo 
upang kayo'y mabuhay, at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. 
Sa gayon, malalaman ninyo na akong PANGINOON ang nagsabi 


nito at aking gagawin. 
TUGUNAN 
Kristo, Anak ng Diyos na buhay, kaawaan mo kami. 
— Kristo, Anak ng Diyos na buhay, kaawaan mo kami. 
Nakaluklok ka sa kanan ng Ama, 
- kaawaan mo kami. 
Papuri sa Ama, at sa Anak at sa Espiritu Santo. 


— Kristo, Anak ng Diyos na buhay, kaawaan mo kami. 


Ika-25 ng Enero, 2022 8 


Титауо 


PAPURING AWIT NI ZACARIAS 
Antipona 


“Halikayo, sumunod kayo sa akin,” wika ng Panginoon “at gagawin 
ko kayong mamamalakaya ng mga tao.” 
Lukas 1:68-79 


Gumawa tanda ng krus 


Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel! 
Sapagka't nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. 


At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang Tagapagligtas, 
Mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. 


Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta 
noong una, 

Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway, 

At sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. 


Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang, 
At aalalahanin ang kanyang banal na tipan. 


Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, 
Na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, 

Upang walang takot na makasamba sa kanya, 

At maging banal at matuwid sa kanyang paningin, habang tayo'y 
nabubuhay. 


Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng Kataas-taasan, 
Sapagka't mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga 
daraanan, 

At ituro sa kanyang bayanang landas ng kaligtasan, 

Ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. 


Sapagka't lubhang mahabagin ang ating Diyos, 
Magbubukang-liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. 

Upang magbigay-liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng 
kamatayan, 

At patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. 


9 www.ebreviary.com 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 


“Halikayo, sumunod kayo sa akin,” wika ng Panginoon “at gagawin 
ko kayong mamamalakaya ng mga tao.” 


PANGKALAHATANG PANALANGIN 
Ama, sinugo mo ang Espiritu Santo upang liwanagan ang mga puso 
ng mga tao. Dinggin mo ang aming panalangin: 
-- Liwanagan mo ang iyong bayan, Panginoon. 
Dakila ka, O Panginoon, aming tanglaw. 


pinagkalooban mo kami ng bagong araw na puspos ng iyong 
kaluwalhatian. 


-- Liwanagan mo ang iyong bayan, Panginoon. 


Tinatanglawan mo ang sandaigdigan sa pamamagitan ng 
pagkabuhay ng iyong Anak na banal, 
sa pamamagitan ng iyong Simbahan, ipamahagi ang sinag nito sa 
sangkatauhan. 

-- Liwanagan mo ang iyong bayan, Panginoon. 
Binigyan mo ng biyayang pang-unawa na dulot ng Espiritu ang mga 
alagad ng Bugtong na Anak mo, 
sa pamamagitan ng iyo ring Espiritu, panatilihin ang Simbahan na 
maging matapat sa iyo. 

-- Liwanagan mo ang iyong bayan, Panginoon. 
Liwanag ng mga bansa, alalahanin ang mga nananatili sa kadiliman, 


buksan ang kanilang paningin at tulutang makilala ka, ang iisang 


Diyos na Makapangyarihan. 
-- Liwanagan mo ang iyong bayan, Panginoon. 
Ama Namin 


Ama namin, sumasalangit Ka 
Sambahin ang ngalan Mo 
Mapasaamin ang kaharian Mo 


Ika-25 ng Enero, 2022 10 


Sundin ang loob Mo 

Dito sa lupa, para nang sa langit. 

Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw. 
At patawarin Mo kami sa aming mga sala, 

Para nang pagpapatawad namin 

Sa mga nagkakasala sa amin. 

At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso, 

At iadya Mo kami sa lahat ng masama. 

Sapagkat Iyo ang kaharian, at kapangyarihan, 

At ang kadakilaan, magpakailanman. 


Pangwakas na Panalangin 

Ama naming makapangyarihan, 

gabayan ang iyong pag-ibig na sumasaamin, 

upang sa ngalan ng iyong Anak na Banal, 

ang aming mga gawain ay magdulot ng kapayapaan 

at pagkakaisa sa buong sangkatauhan, 

Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo 

kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. 
— Amen. 

Paghayo 

Pagpalain nawa tayo ng panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng 

kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. 


— Amen. 


1 www.ebrevlary.com 


PANALANGIN NG МСА KRISTIYANO SA МАСНАРОМ 
Ang mga tekstong biblikal at mga Papuring Awit na ginamit ay halaw 
mula sa MAGANDANG BALITA BIBLIA. Karapatang-sipi @ 
1973, Philippine Bible Society, U.N. Ave., Manila. 


Ang mga titik ng mga Awit at ang mga disenyong pansining ay likha 
ni Padre Mar DJ Arenas. 


Karapatang-sipi @ 1994, LUPON REHIYONAL UKOL SA 
TAGALOG SA LITURHIYA. 


Archdiocesan Liturgical Commission, Manila 


Ika-25 ng Enero, 2022 





mobile prayers 


0) 


LITURGY OF THE HOURS 


REVIARY 
a 





UNITED STATES, CANADA, INDIA, PHILIPPINES 
www.ebreviary.com 


